gwn 


TY FY NHAD, 


NEU 


Lawenydd y Milwr 


WRTH DDYCHWELYD 


I'W HEN ARTREF. 


ST ASfdLldyd - 
O 9 


Nor treulio blin flynyddau maith 
Fel crwydryn o fy ngwlad, 

O! pa mor hyfryd dechreu taith 
Tua a thawel dy fy nhad ; 

Can's ar ei bwys mae llwyni glas, 
Ac adar hoff eu cân, 

A roisant gynt i'm horiau flas, 
Wyf 'nawr yn golli'n lân. 


Y galon oedd yn ddewr fel dur, 
A chryf ar faes y gwa'd, 

A gryna fel y ddalen ir 
Wrth weled ty fy nhad ; 

Mi wela'r drws, mi wela'r fainc 
A'r stol fawr bedair tro'd, 

Ond nid wy'n clywed tyner gainc 
Fy mam wrth droi ei rhod. 











2 


Pa fodd y gallaf fyn'd i'w clyw ? 
Pa fodd y rhoddaf gam ? 

Ac os dangosaf fod i'n fyw, 
Pwy ddengys 'nhad a'm mam ? 

Tynghedaf chwi â thyner gais 
Gartrefol adar bach, 

I 'roi im' arwydd ìlon â'ch llais, ” 
Eu bod hwy'n fyw ac iach. 


Mae'r mwg yn wyn o'r simnai gul 

Yn taenu gwres trwy'm gwa'd : SD 
Ond gwell fa'i genyf weithiau fil 

Wel'd copa gwyn fy nhad ; 
I b'le'r aeth pob rhyw wyneb llon, 

B'le aeth y lleisiau mwyn ? a ÂN 
A yrwyd pawb hyd ddaear don 

Fel fi, heb nyth na llwyn. 


Mi wela 'nghorgi bach yn fyw, 
A'i groen yn dyn a thlws; OS 
A dacw'r hen berchenog syw 
Yn agor iddo'r drws ; 
O, clywch hen wr, un gair gen'i, 
Cyn troioch yn eich ol, 
Os nad yw'ch ty yn llai na bu, 
Awn iddo gol yn nghol. 


HEDYDD LON. 


Am 


'Rwy'n dysgwyl am y dydd, 
Hedydd lon, hedydd lon, 

O ddwyfron galon rydd, 
Hedydd lon; 

A phan a daw mi ganaf 

A thithau am yr uwchaf, 

Yn llawen i'r cynhauaf, 
Hedydd lon, hedydd lon. 


Mae'r gweiriau ar y llawr, 
Hedydd lon, hedydd lon, 
Paham nas ceni 'nawr, 
Hedydd lon? 
Ai'th gywion bach a laddwyd, 
A'th nyth gan ddyn wasgarwyd, 
A'th fron gan hiraeth dorwyd, 
Hedydd lon, hedydd lon. 


Os galar ddaw i ti, 
Hedydd lon, hedydd lon, 
I ddyn pa sail o'i fri, 
Hedydd lon? 
Os gofid ddaw mewn gafael. 
Un esgyn fry mor uchel, 
Ble ffy'r ymdeithydd isel, 
Hedydd lon, hedydd lon, 


a> — 









MARY DEAR. 



























IN Vaenor's peaceful glade, S 
Mary dear, Mary dear, 

The rose begins to fade, 
Mary dear; 

The bloom thy hand should gather, 

While lasts the summer weather, 

Behold it 'gins to wither, k 
Mary dear, Mary dear, 


The Blackbird on the spray, 
Mary dear, Mary dear, a 
Doth chant his farewell lay, 
Mary dear, 
And thou who lov'dst to listen, 
Ere meadows cease to glisten, 
'To hear it wilt not hasten? V 
Mary dear, Mary dear. - 


Fr 


They lay that greets not thee, 

Mary dear, Mary dear, 
Can that have charms for me, 

Mary dear; 
Fair objects thou'lt not reckon ar 
To me howe'r they beckon, | 
This heart how can they guioken, | 

Mary dear, Mary dear. | 


Ere snmmer's farewell lay, 
Mary dear, Mary dear, 
And hloom have past away, 
Mary dear; 
Where hill and glen are fairest, 
Of nature's gems thou rarest,— 
O here the praise thou sharest, . 
Mary dear, Mary dear, 









